WicipediA 


Híndi Ffíji 


Iaith a siaredir yn Ffiji gan ddinasyddion o dras Indiaidd 
gan amlaf yw Hindi Ffiji. Mae'n bennaf o iaith Awadhi 
a Bhojpuri neu thafodieithoedd^ o Hindi ac mae hefyd 
yn cynnwys geiriau o ieithoedd Indiaidd eraill. Hefyd 
mae wedi benthyg nifer fawr o eiriau o Ffiji ac o'r 
Saesneg. Mae'r berthynas rhwng Ffiji Hindi a Hindi yn 
debyg i'r berthynas rhwng Affricaneg ac Iseldireg. Mae 
nifer fawr o eiriau, sy'n unigryw i Ffiji Hindi, wedi cael 
eu creu i ddarparu ar gyfer yr amgylchedd newydd sy'n 
Indiaid Ffiji bellach yn byw ynddo yn Gyntaf- 
genhedlaeth Indiaid Ffiji, oedd yn defnyddio'r iaith fel 

lingua franca yn Ffiji, cyfeiriwyd at yr iaith fel Ffiji BAAT (Sgwrs Ffiji). Mae astudiaethau diweddar gan 
ieithyddwyr wedi cadarnhau bod Ffiji Hindi "yn dafodiaith penodol yn seiliedig ar Hindi fel a siaredir yn yr 
India, ond gyda'i ramadeg a geirfa arbennig ei hun sy'n addas ar gyfer Fiji." 



Gwledydd lle Fiji Hindi siaredir 


Cyfeiriadau 

1. Fijian Hindustani (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=hif). 

2. (1977) Say it in Fiji Hindi. Sydney: Pacific Publications. ISBN 0-85807-026-X 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindi_Ffiji&oldid=2136397" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 4 lonawr 2017, am 20:58. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 












